Kufunga Ramadhani 


Kufunga mwezi wa Ramadhani ni nguzo mojawapo kati ya nguzo za Uislam, na ni lazima kufunga mwezi 
huu. Mwenyezi Mungu amewalazimisha waja wake kufunga. 


Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu: {Enyi mlioamini! Mmelazimishwa kufunga (Saumu) kama 
walivyolazimishwa waliokuwa kabla yenu ili mpate kumcha Mungu} (Al-Baqarah -Aya 183). 


Na amesema Mtume (saw): "Uislamu umejengwa kwa mambo matano" [Imepokewa 
akataja miongoni m 

wa mambo hayo: "kufungu saumu ya mwezi wa Ramadhani". 
https://www.al-feqh.com/sw/fadhila-za-saumu-na-hukumu-zake 


& 








na 



